


જાગૃત ઉજાગણ 


























9 સં. ર૦૭૭ 9 ચેત્ર વદ - ૮ 9 તા. ૪-૫-૨૦૨૧ 9 મગળવાર 





$00 10 : 378 _ 





શ્રી ગણેશાય નમઃ, 


સમસ્ત વિશ્વ તેમાંય ભારત અને તેના 
અમુક રાજ્યો અત્યારે કોરોના સામે ઝઝૂમી રહ્યા 
છે, તેમા આપણુ ગુજરાત રાજ્ય પણ બાકાત 
નથી. 


જ્યા જુવો ત્યા અફરાતફરી અને 
અરાજકતાનો માહોલ વ્યાપી ગયો છે. અત્યારની 
આ કોરોના નામની મહામારીએ જીવનના 
અભિગમ , સમીકરણો અને ધ્યેયને વેરવિખેર કરી 
નાખ્યા છે. પહેલા ઘરે બેસી રહેનારાને નકામા 
કહેતા હતા, અત્યારે તેમને સમજુ અને 
બુદ્ધિશાળી કહી રહ્યા છીએ. માણસને લાગતુ હુ 
કેટલો મહાન છુ, તે ઘમંડ પલવારમાં પરમાત્માએ 
ઉતારી દીધુ. અત્યારે આપણે ઝઝૂમી રહ્યા છીએ, 
દવાખાનામાં ભરતી થવા માટે, ઓક્સીજન 
માટે, વેન્ટીલેટર માટે, દવાઓ માટે...એક વર્ષ 
પહેલાં માણસે કલ્પના પણ નહોતી કરી કે આવા 
દિવસો આવશે !! 

આજના દિવ્યભાસ્કરમાં દિલ્હી ગવર્મેન્ટની 
એડ્વારટાઈઝ જોઈને ચિતાર આવેલ કે, 
પરિસ્થિતિ કેટલી હદે વણસી ગઈ છે , એડવટાઈઝ 
હતી કે, “કોઈને ઓક્સીજન અને ઓક્સીજનના 
ટ્રાન્સપોર્ટ કરે તેવા વાહન હોય તો અમારો સપક 
કરો” 1! 

અત્યારે જે સાકળ આગળ વધી રહી છે તેને 
આપણે (ચેઈન) સૌએ સાથે મળીને તોડવાની 
છે... 

પ્રશ્ન થાય, હુ એકલો આમાં શુ કરી 
શકવાનો? 

આ સમયે ગાધીજીને યાદ કરવા રહ્યા, 
કપડાનો ત્યાગ કર્યો... એક મુટ્ટી મીઠું લઈને 
સત્યાગ્રહ કર્યો, આ કાર્યમા એક પછી એક જોડાતા 
ગયા. તેજ રીતે આપણે આપણાથી શરૂઆત 


કરીશુ તો જ કોઈને કહી શકીશું અને પ્રવાહ 
આગળ વધવાનો... આ સ્થાનેથી મારી સૌને 
આગ્રહભરી અપીલ છે કે, ૫/140 અને સરકારે 
બહાર પાડેલી કોવીડ રોકવા માટેની 
ગાઈડલાઈનનુ સપૂર્ણ પાલન કરીએ. 


ઘર...ગલી...મહોલ્લો...ગામ... આ 
રીતે વાત આગળ વધશે તો ચોક્કસ આપણે સો 
ભેગા થઇને કોરોના રૂપી રાક્ષસને નાથી શકીશું. 


આપણે ચેઈન તોડવાની છે, તે માટે જાહેર 
સ્થળોએ, સગા સબધીઓ, સ્નેહીઓને ત્યા 
આવવુ જવુ નહિ, મદદ ઘણી રીતે કરી શકાય. 
- ફોન કરીનેખબરઅંતરપૂછી શકાય, 


- જરૂરતમંદને આપવાથી થતી મદદ કઈ 
શકાય. 


- »2૦૩॥0૦ દર્દી દવાખાને હોય તો પૈસાની 
મદદ કરી શકાય. 
- કવોરેન્ટાઈન થવાની જરૂર હોય તો 
અલાયદા સ્થળ/રૂમની વ્યવસ્થા કરી શકાય. 
- જરૂરતમદને ટીફીન / જરૂરીયાતની 
વસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરી શકાય. 

આ બધી વસ્તુઓ તમે ઘર બેઠા તેને 
પહોચાડો, આવુ કામ અત્યારે તમારે કરાવવી 
જરૂરછે, નહિ કે રૂબરૂજઈને મળવાની... 


સક્રમણ ઘટાડો... સમાજ બચાવો... જો 
હજુ પણ લોકો નહિ સમજે તો આપણી પાસે 
એક્જ વસ્તુ હશે. . . અને તે છે. . .પસ્તાવો... 


નડ * 


મા ઉમિયા સૌને તદુરસ્ત રાખે એજ પ્રાથના 
સહ... 


ભરત એસ.પટેલ (સારસા) 
પૂ્વપ્રમુખ 
શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.યુવાસઘ 


1 14116 61135461 2 5 33૬ 112 મ? 


અમદાવાદ ઝોન સમાજ ત્હારા રઅાભવાદબ. 





પ્રતિ, 
શ્રી ક.ક.પટેલ સનાતન સમાજ, નરોડા. 


પ્રમુખશ્રી, કારોબારી સમિતિ ના સભ્ય શ્રી 
તથા સહુ સમાજ જનો. 


સામ્પ્રત સમયની કોરોના મહામારીમાં 
સક્રમિત વ્યક્તિ ઓને સહાયરૂપ થવા સેવાની 
ઉમદા ભાવનાથી આપ સમાજના વડીલો, 
મહિલાઓ અને યુવાઓ સહુ સાથે મળી ને 
સમાજવાડી માં કોવિડ કેર સેન્ટર ચાલુ કરેલ છે. 
જે ખૂબ જ ઉપયોગી અને ઉત્તમોત્તમ સરાહનીય 
કામગીરી છે. આપના તરફથી દર્દી અને તેમના 
સગા ને પણ રહેવા-જમવાની સગવડ આપવાની 
વ્યવસ્થા ખરેખર વખાણવા લાયક કાર્ય છે. 


આપની ઉપરોક્ત સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ને સાચા 
હેદયથી બિરદાવીએ છીએ અને અમદાવાદ ઝોન 
ની ઘટક સમાજદ્વારા થતા ઉમદા કાર્યમાટે ગર્વની 


લાગણી અનુભવી એ છીએ. 
પરમાત્મા આપને આ ઉમદા કાર્યરુપી સેવાયજ્ઞ 


ને સતત ચાલુ રાખવા તન, મન, ધનથી શક્તિ 
પ્રદાન કરે એવી સાચા હદયથી પ્રાર્થના.... 


આપના સદાય ના સાથી. 


પ્રમુખશ્રી, 
જેન્તીભાઇ પી.પોકાર. 
ઉપ પ્રમુખશ્રી, 
આર. એન.પટેલ. (૦/1) 
મણિલાલ વી. લીંબાણી. 


મહામત્રીશ્રી, 
મગનભાઈ આર.ધોળુ. 


05 વ તીડો ઈ દગા 1 યા 3 ગ 
પાટીદાર ભવન ડવોદરા, સુરત 


જે પ ક... 


અજા 


અજ 


૪11૫ ૧5૫૫૯ 
ન” 2& કક 6ઇડ4&₹3&% 1૬0૦૦૯ 


રિિં.-, 
જ 


ક“. જ ૦૦૦. 


જાગૃતિ મહિલા મંડળ 


મન 
-૦ 


કક્વા પટ 1ર સતાતત સજ 
ક ર ધ 


ઈ 0078107 €૩00 





વેક્સીન પહેલા રક્તદાન અભિયાન 
રક્તદાન કેન્દ્ર તરફથી અને અનેક જાગૃત મીડિયા 
દ્વારા સતત રોજરોજ પ્રચાર પ્રસાર થાય છે . . 

આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવો એતો 
મૂર્ખાઈનું કાર્યછે.. પણ આવનાર વિપદા ને ધ્યાને 
લઇ ને ટાકો ભરી રાખીએ એ સજાગતા નુ 
મેનેજમેન્ટ છે. . 

ગુજરાતની જનતા અને સેવા ભાવિ 
સસ્થાઓ દ્વારા હાલ આવી પડેલ કોરોનાની બીજી 
લહેર મા આઇસોલેસન સેન્ટર ખોલીને પ્રસાશન 
ના પૂરકબનવા નો જોરદાર પ્રયાસ માત્ર નહીં પણ 
આરભ કરી દીધા છે... 


શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજના ઝોન સમાજ પ્રમુખશ્રી ભાણજીભાઈ ની 
માનવતા વાદી અભિગમ ને પૂરક બળ ડા૫'/ 
સ્કૂલની વહીવટી ટીમ અને દક્ષિણ ગુજરાતના 
યુવસંઘનું મળતા તાકીદે કકપા સમાજ દક્ષિણ 
ગુજરાત ઝોન દ્વારા ઉધના સતારાવાડી સમાજ 
ભવનમાં આઇસોલેસન 0૦2સાથેનું ચાલુ થયું છે. 

ભારત ભરના અ।મ જનતા ને 
અશભિયાનને પરીપૂર્ણ કરવા ઠેરઠેર એટલે 
બારડોલી, વલસાડ, વ્યારા, બીલીમોરા, સુરત 
સિટી કામરેજ અને આજે કડોદરા માં વેક્સીન 
પહેલા રક્તદાન કરવાનો અભિગમ શ્રીસમાજના 
આધ્યસુધારક નારાયણ લીમાણી અને કેસરા 
પરમેશ્વરાના પુષ્પઅજલી પોંગ્રામ દરમ્યાન દર 
વર્ષે રકતાજલી અર્પણ કરીને ભારતભરમાં 
કરવાનુ કાર્ય યુવાસંઘ મિશન હેલ્થ અને 
ડિઝાસ્ટરના મેનેજમેન્ટમાં થાય છે તે પણ 
મિશનને જોડી થોડાજ સમય માં બીજો રક્તદાન 
કેમ્પ જાગૃતી મહિલા મડળ અને કેકેપી યૂથ કલબ 


સાથે દિલીપ બુન્હા જેઓ રેડ સ્વસ્તિક [પ0૦ ના 
પ્રેસિડેન્ટ પણ છે તેઓ એક આરોગ્ય અભિયાન 
લક્ષી સ્વસ્થ ભારત ને સાર્થક કરવા તેમાં ખાસ 
હાલની આવનાર બે મહિના ની અછત ને પૂરક 
બનવાનો પૂર્ણ નિષ્ઠા નો પ્રયાસ કરે છે.. 


આજે સોમવારે સવારે પાટીદાર ભવન 
કડોદરા ના પ્રમુખશ્રી માવજીભાઈ અને અન્ય 
અગ્રણીઓ મિશન ચેરમેન દક્ષિણ ગુજરાત 
અરવિંદ પોકાર સાથે દીપ પ્રાગટય કરીને ને 
રક્તદાન કેમ્પ ચાલુ કરેલ. . આજની વીસેસતા એ 
પણ ખરી કે મહિલાઓ આ કેમ્પ માં ઉત્સાહ પૂર્વક 
આવી અને શક્તિ સ્વરૂપે આવનાર રાષ્ટ્રીય 
વિષમતાના ને પડકારવા મારું લહુ પહેલુ 
ઉપયોગી થાય તેવા ભાવ પ્રગટ કરીને રક્તદાન 


કેમ્પસફળ બનાવ્યો હતો. 


આવનાર ટૂંક સમયમાં ૧૮ વર્ષ ઉપરના 
તમામ ને કોરોના રક્ષણ ની વેકસીન અપાશે પછી 
૪પ થી ૬૦ દિવસ રક્તદાન કરવુ હિતાવહ ના 
હોય આગોતરા આયોજન રૂપે કેમ્પ કરવામાં 
આવેલ છે.. 

ટૂકા જ ગાળામા વેક્સીન કેમ્પ નુ આયોજન 
પણ પાટીદાર ભવન મા થશે ત્યારે પણ આવો જ 
રક્તદાન કેમ્પ કરવામાં આવસે.. 


ધબકારો કોઈનો બધ થાય તે પહેલાં ધબકાર 
નો રક્તદાન અભિયાન જો કોઈના નસ માં પહોચે 
તો ધબકારો પણ બધ ના થાય ને પુનઃ ધબકવા 
માગે... દરેક ને સર્ટી આપવામાં આવેલ અને ચા 
કોફી નાસ્તાની અને સપૂર્ણ કેમ્પ નુ સુચારુ 
સચાલન કેકેપી યુથ કલબ ના કાર્યકરો દ્વારા 
કરવામા આવેલ... 


એક આરોગ્ય અભિયાન... 


વસા ડાગા મક 


[હિર 


તાદતાદાપાડ 
|; સિયપિત તૌ? પર દાથ ઘોઇ 


€01/00-19 
૫00૬૫૫૬ 


।/108. : 4-91 78018 77774, -91 77189 77774. દ્વ1165ત્વાતાંત્વા1ઉ[1 11101169 011દ1.0011 | 


રૂ, [6 *.[,, 50 ૪0, | 19 2.1૬ 41. 





ઝક રાસડા સગડી 


તારીખ ૩૦/૪/૨ર૦૨૧ના રાજ 
શ્રીસસાજના માનનીય પ્રમુખશ્રી અબજીભાઈ 
કાનાણી, ઉપપ્રમુખશ્રી ગોપાલભાઈ ભાવાણી 
અને મહામત્રીશ્રી પુરૂષોત્તમભાઈ ભગતે 
આસનસોલ ઝોન પ્રમુખશ્રી મણિલાલ ડાયાભાઈ 
પોકાર- રાણાગાટ અને ઝોન મહામત્રીશ્રી 
મણિલાલ દેવસીભાઈ છાભૈયા - નિયામતપુર 
સાથે ફોન કોન્ફરન્સમાં ઝોનના સમાચાર બાબતે 
ચર્ચા-વિચારણા થઈ. જેમા ઝોન પ્રમુખશ્રી 
મણીબાપાએ જણાવ્યુ કે અમારા ઝોનમાં કોરોના 
સક્રમણના છૂટાછવાયા સમાચારો છે.જેમા તાવ, 
શરદી,ખાસી ઘણાને થાય છે, તે ઘરગથ્થુ દવાનો 
ઈલાજ કરવાથી ચાર-પાંચ દિવસમા ઠીક થઈ રહે 


“મોરે 

ટ 

જુ “અર 
“ઉ છ... 
*% 
કે 





મણિલાલ ડાહ્યાભાઈ પોકાર 
પ્રમુખશ્રી - આસનસોલ સમાજ ઝોન 


મણિલાલ દેવશીભાઈ છાભૈયા 
મહામત્રીશ્રી - આસનસોલ સમાજ ઝોન 


છે. મા ઉમિયાની અસીમ કૃપાથી અતિ ગંભીર 
સમાચાર જાણવા નથી મળ્યા. સ્થાનિક સમાજમા 
સર્વે સિનિયર સિટીઝનોએ કોરોના વેક્સિન લઈ 
લીધી છે. સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ સોશિયલ 
ડિસ્ટેન્સ ઘણાને થાય છે, તે ઘરગથ્થુ દવાનો 
ઈલાજ કરવાથી ચાર-પાચ દિવસમાં ઠીક થઈ રહે 
છે. મા ઉમિયાની અસીમ કૃપાથી અતિ ગંભીર 
સમાચાર જાણવા નથી મળ્યા. સ્થાનિક સમાજમા 
સર્વે સિનિયર સિટીઝનોએ કોરોના વેક્સિન લઈ 
લીધી છે. સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ સોશિયલ 
ડિસ્ટેન્સ (સામાજિક અંતર) રાખીને હાલમાં 
સમાજના ભાઈઓ પોતાનો વ્યવસાય ચલાવી 
રહ્યા છે. 





(આસનસોલ ઝોંન સમાજ...) 


આપણા કેન્દ્રીય સમાજના મોવડીઓ દ્વારા 
તા.૩૦/૪/૨૦૨૧ ના સચાર માધ્યમ પર અમારા 
ઝોન ન-૮ પશ્ચિમ બગાળ ઝોનના સભ્યોના 
ખબર-અતર લીધેલ , અને હાલમાં કેન્દ્રીય સમાજ 
દ્વારા થઇ રહેલ કાર્યો ની જાણકારી આપેલ, જેમા 
મુખ્યત્વે કોવિડ સક્રામણ થી ગ્રસીત મરીઝોની 
સારવાર અર્થે સગવડો ઊભી કરવા બાબત શરૂ 
થયેલ કવાયત..... 


ખરેખર આ સમયે ઉપયોગી પહેલ છે, અને 
આ સગવડો નો લાભ લઇ સંક્રામીત વ્યક્તી પૂર્ણ 
પુનઃસ્વસ્થ થાય તેજ પ્રાર્થના. 

હાલમા અમારા ઝોનમાં સક્રમીત ભાઈ- 
બહેનો પોતાના ઘરેથી સારવાર લઈ રહ્યા છે, 


અમૃતલાલ પારસીયા. 





પશ્ચિમ બગાળ સમાજ ઝોન પ્રમુખશ્રી, 


પશ્ચિમ બંગાળ ઝોન સમાજ મહામત્રી, 1 


તેમજ સમાજીક જમાવડાઓ ટાળવા ના પ્રયાસો 
કરવામાં આવી રહ્યા છે અને સહુ સરકારી દિશા 
નિદેશોનુ પાલન કરી પોતાને વેક્સિનેટ કરાવી 
રહ્યા છે. અને હાલમાંજ અહીં ચુટણી માટેની 
લાંબી એવી મતદાનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે, 
અને તા.૦૨/પ૫/૨૧ ના પરિણામ જાહેર થશે. 


કોરોના સંકામણ ના કાળમા દિવગત સહુ 
સમાજ જનો ના આત્માની શાતિ માટે ની પ્રાર્થના 
સાથે પરિવાર જનો સગે સવેદના વ્યક્ત કરી એ 
છીએ. 

અમારા ઝોન સાથે સવાદ કરી ખબર-અતર 
લેવા બદલ આપશ્રીઓ નો આભાર, સાથે સો 
સમાજ જનો ના શુ-સ્વાસ્થ્થ ની મગળ કામના. 





શિવલાલ ચોપડા. 


પશ્ચિમ બગાળ ઝોન સમાજ 


1 9641 24112 5939૬1 1 નિ 


અમદાવાદ ઝોન સમાજ ત્ારા ઓઢવ સમાજનું અભિવાદબ 





પ્રતિ, 
શ્રી ક.ક.પાટીદાર સમાજ, ઓઢવ. 


પ્રમુખશ્રી, કારોબારી સમિતિ ના સભ્ય શ્રી 
તથા સહુ સમાજ જનો. 


સામ્પ્રત સમયની કોરોના મહામારીમા 
સક્રમિત વ્યક્તિ ઓને સહાયરૂપ થવા સેવાની 
ઉમદા ભાવનાથી આપ સમાજના વડીલો, 
મહિલાઓ અને યુવાઓ સહુ સાથે મળી ને 
સમાજવાડી મા કોવિડ આઈસોલેસન સેન્ટર ડો. 
પ્રવિણભાઈના સલાહ સુચન પ્રમાણે ચાલુ કરેલ 
છે.જે ખૂબ જ ઉપયોગી અને ઉત્તમોત્તમ 
સરાહનીય કામગીરી છે. આપના તરફથી દર્દી 
અને તેમના સગાં ને પણ રહેવા-જમવાની સગવડ 
આપવાની વ્યવસ્થા ખરેખર વખાણવા લાયક કાર્ય 
છે. 


આપની ઉપરોક્ત સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ને સાચા 





મિશન અભિમન્યુ - અપૂર્ણ નહી પરિપૂર્ણ 


હેદયથી બિરદાવીએ છીએ અને અમદાવાદ 
ઝોનની ઘટક સમાજ દ્વારા થતા ઉમદા કાર્ય માટે 
ગર્વની લાગણી અનુભવીએ છીએ. 


પરમાત્મા આપને આ ઉમદા કાર્ય રુપી 
સેવાયજ્ઞ ને સતત ચાલુ રાખવા તન, મન, ધનથી 
શકક્ત પ્રદાન કરે એવી સાચા «દયથી 
પ્રાર્થના.... 


આપના સદાય ના સાથી. 
પ્રમુખશ્રી, 
જેન્તીભાઇ પી.પોકાર.1438 
ઉપ પ્રમુખશ્રી, 


આર. એન.પટેલ. (૦/1) 
મણિલાલ વી. લીંબાણી. 


મહામત્રીશ્રી, 
મગનભાઈ આર.ધોળુ. 


ક 


સમાજમા મૂલ્યોનું સ્થાપન કરનારી અનેક વ્યક્તિઓમાં અતિ મહત્ત્વની વ્યક્તિ હોય તો તે છે 
શિક્ષક. સમાજમા અતિ ઉચ્ચ મૂલ્યો શિક્ષક જ સ્થાપિત કરી શકે... 


પણ, ઉપદેશથી નહીં, ઉદાહરણથી... 
શબ્દોથી નહીં, કર્મકઠોર આચરણથી... 
મૂલ્યો એ અમૂર્ત વસ્તુતત્ત્વ હોવાથી તેનું મૂલ્યાકન કરવુ મુશ્કેલ બને છે. માત્ર શ્રેષ્ઠ આચરણ અને 


તેની અનુભૂતિ જ એનો આહાદક સ્પર્શ કરાવી શકે. 


મૂલ્યોના આવિષ્કાર અને પ્રતિષ્ઠાપનનું આરભબિન્દુ કુટુંબ છે. કુટુબ એ મૂલ્યોની... .સસ્કારની 
ગગોત્રી છે અને શાળા જમનોત્રી. કુટુબ એ મૂલ્યનુ રેખાચિત્ર દોરે છે અને શાળા એ ચિત્રમાં 


ભાતભાતના રગ પૂરી શકે છે. 
પરિવાર-વ્યવસ્થા ભારતની શક્તિ છે. 


પરિવારસ્ફર્તિકેન્દ્ર, શક્તિકેન્દ્ર અને સંસ્કારકેન્દ્ર છે. 
પરિવાર રાષ્ટ્રનુ લઘુરૂપ છે . . .માટે મૂલ્યોનું વાવેતર પરિવારમાં જ સારી રીતે થાય તે અપેક્ષિત છે. 
(ક્રમશઃ) 


શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 
૭1૫૪ ।॥110111॥|૦011૮ા ૭9 ૦૮11૦00. 


પોઝિટવ કયા - હકારાત્મક વિચારો. 


નાનકડી કથા-૧. પોઝિટવ 


માતાનાં નામે હતી તે જગ્યા, પોતાના નામે 
કરી લેવાની ઈચ્છા થી બંને ભાઈઓ “મા' 
પોતાના ઘરે રહે ,તે બાબત ને લઈ ને બને 
ભાઈઓ ઝઘડવા લાગ્યા. તેઓએ “મા” ને પૂછયું 
તો “મા એ કહ્યું, હું જે ત્રણ ગોળીઓ લઉ છું, 
તેના નામ જે બતાવી આપે, તેના ઘરે હુ જઈશ. 
બને ભાઈ ઓ નીચુ જોઈ ગયા. 

નાનકડી કથા-૨. 


ભણવા માટે દૂર ગયેલા દિકરા એ માતાને 
પત્ર લખ્યો, કે અહિયા મારા જમવાની સારી 
સગવડ છે, તુ ચિંતા કરીશ નહીં. પત્ર વાંચી ને 
માતા એ એક વખતનું ભોજન બંધ કર્યું, કેમ કે 
પત્રના અંતમા પુત્રના આંસુ થી શાહી બગડેલી 
હતી. 
નાનકડી કથા-૩. 


દાદા ની લાકડી પકડી ને દાદાને લઈ જતા 
પૌત્રને જોઈ લોકો બોલ્યા, જોજે, ધીમે ધીમે, દાદા 
પડી ન જાય. દાદા હસીને બોલ્યા, હુ કઈ પડતો 
હોય, મારી પાસે બે લાકડી ઓ છે. 


નાનકડી કથા-૪. 


કેરીના ઝાડ પર ચઢીને કેરીને ચોરતા 
છોકરા ના વાસે રખેવાળે લાકડી મારી અને તેને 
બીવડાવવા માટે થોડી વાર માટે ઝાડના થડ સાથે 
બાધી દીધો. કોણ જાણે કેમ એ ઝાડને ફરી કદીયે 
ફળ આવ્યા નહિ. 


નાનકડી કથા-પ. 


ઓફિસથી થાકેલા પિતાએ આવીને 
દાદીના પગ દબાવ્યા, તે જોઈને રાત્રે દિકરી એ 
પિતાજી ના પીઠ પર માલીશ કર્યું. આ જોઈએ 
દાદી બોલ્યા થાળીમાથી વાટકીમાં અને વાટકીમા 
થી થાળીમાં. 


નાનકડી કથા-૬. 


પિતાજીના ગયાં પછી સંપત્તિ ની વહેચણી 
કર્યા બાદ ઘરડી “મા” ને પોતાના ઘરે લઈ જતી 
દિકરી બોલી , હુ ખૂબ નસીબદાર છુ, મારા ભાગે 
તો જીવન આવ્યું છે . 

નાનકડી કથા-૭. 

ગઈ કાલે મારો છોકરો મને કહે, પિતાજી હુ 
તમને છોડીને ક્યારેય નહીં જાઉ, કેમકે તમે પણ 
કદી દાદા દાદી ને છોડીને ગયા નથી. આ સાંભળી 
ને મને મારા વડીલો ની મિલકત મળી ગયા નો 
આનદ થયો. 


નાનકડી કથા-૮. 


તેના પતિ ના મિત્ર હોસ્પિટલમાં મળવા 
આવ્યા. જતા જતા પરાણે ૫૦૦૦૨. તેના હાથ 
માં આપ્યા અને કહ્યું લગ્ન માં બહેન ને દક્ષિણા 
આપવાની રહી ગઈ હતી. તે દિવસે મળેલી બધી 
ભેટો માં આ શ્રેષ્ઠ હતી. 

નાનકડી કથા-૯. 

આજે ઓફિસ થી છૂટી ને ભેળ ખાવાની 
બહુ ઈચ્છા હતી, પણ સાસુજી ને મદિર જવાનુ 
મોડું થાય તેથી ઘરે જલ્દી પહોચી ગઈ. જઈને જેવી 
રસોડામાં ગઈ તો સાસુજી એ કહ્યું ચાલ જલ્દી, 
હાથ પગ ધોઈ લે, કેરી નાખીને ભેળ બનાવી છે, 
ઘણાં દિવસથી મને ખાવાનુ મન હતુ. 


નાનકડી કથા-૧૦. 


સાંજના સમયે સુમતીબેન માળા ફેરવતા 
હતા, ત્યા છોકરો નોકરી એ થી ઘરે આવ્યો, તેની 
સાથે મોગરાના ફૂલ ની સુગંધ આવી. તેને થયું 
આજે વહુ મોગરાનો ગજરો હમણા માથાં માં 
નાખી ને આવશે. પણ ત્યાં તો તેણે જોયું કે શ્રીકૃષ્ણ 
ભગવાન માટે મદિર ની થાળીમાં મોગરાના ફૂલ 
હતા. ભગવાન પણ ગાલમાં હસતા હતાં. 


હકારાત્મક વિચારો... 


શું કદે છે બંધારણ ? બંદીગ્રામમાં હા૨ પછી પણ મમતા બેનરજી મુખ્યમંત્રી બળી રહેશે ? 


નવી દિલ્હી, તા.કું પમ 
બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 
તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પાર્ટીને મોટી જીત 
મળી છે. જોકે, મુખ્યમંત્રી મમતા 
બેનરજી એ નંદીગ્રામ બેઠક 
પરથી હારનો સામનો કરવો 
પડ્યો છે. પ?મિ બંગાળની સૌથી 
હાઇપ્રોફાઇલ સીટ પર જેવો 
અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો 
હતો એવું જ થયું છે. જોકે, ચૂંટણી 


પરિણામ વચ્ચે ન્યૂઝ એજન્સી કર્યો હતો. 





આદિત્યનાથ અને ઉદ્ધવ ઠાકરે 
પોત પોતાના રાજયની વિધાન 
પરિષદના સભ્ય છે, તેઓ 
વિધાનસભાનો હિસ્સો નથી. 
સીધા શબ્દોમાં કહીએ તો તેઓ 
મુખ્યમંત્રી બનવા માટે ચૂંટણી 
નથી જીત્યા. આમાંથી બિહારના 
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર જ એક 
એવા મુખ્યમંત્રી છે જેઓ ૩૬ 
વર્ષ પહેલા વિધાનસભા ચૂંટણી 
લડ્યા હતા. 





૬ ન 
કહેવું છે કે મમતા ફરીથી પ?િમ 


મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ 
ઠાકરે પણ કયારેય ચૂંટણી નથી 
લડ્યા. જોકે, મમતા બેનરજીનો 
કેસ અલગ છે. કારણ કે પશ્યિમ 
બંગાળમાં વિધાન પરિષદ નથી. 


બંગાળમાં સત્તા સંભાળશે તેમાં 
કોઈ શંકા નથી. જો વાત કરવામાં 
આવે તો ભારતના ત્રણ સૌથી 
મોટી વસ્તી ધરાવતા રાજયોના 
મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર, યોગી 


641૬6 4 નિતિ 


મમતા બેનરજી નંદીગ્રામ 
પરથી ચૂંટણી હારી ગયા છે 
ત્યારે સ્વાભાવિક સવાલ થાય કે 
શું તેઓ મુખ્યમંત્રી પદે ચાલુ 
રહેશે? જોકે, ચૂંટણી નિષ્ણાતોનું 


એએનઆઈએ મમતા 
બેનરજીના જીતનો દાવો કર્યો 
હતો. જોકે, સાંજે પ્રેસ કોન્ફરન્સ 
કરીને મમતાએ નંદીગ્રામ બેઠક 
પર પોતાની હારનો સ્વીકાર 


છપ પલ્લ્પ્વા13[081"31.0011 


સ્વ.શ્રી પ્રેમજીભાઈ નાનજીભાઈ નાથાણી (રામાણી) 
ઉમર : ૭૮ વર્ષ, 
કચ્છ મા ગામ : રામપર (રોહા) 
હાલે ગામ : નખત્રાણા. 
અવસાન નુ કારણ : 


સ્વ. શ્રી વેલજીભાઈ વિશ્રામભાઈ છાભૈયા, 
ઉમર : ૭૪ વર્ષ, 
કચ્છમાં ગામ : લક્ષ્મીપર (નેત્રા) 
હાલે : કલ્યાણ (મુબઈ) 
અવસાન કારણ ઃ કોરોના સંક્રમણ 


૦ (૦0100121૯0 (| [/૯€110€1 - ।।€ 0? 11017 


૦ 101,€01 & [/102ર૨1 (ઇડ4) 
વૈપદ્[મટ! [/€108૯!' 511૮૯ 2002 


૦ ||1€ [/1€1110€!1' 0 [/102૨1 (105/) 


સ્વ. કાન્તીભાઈ ડાહ્યાભાઈ કાલરીયા, 
ઉમર : ૫૩ વર્ષ, 
કચ્છમા ગામ ઃ વિગોડી 
હાલમા : પાટણ (ઉતર ગુજરાત) 
અવસાન કારણ ઃ કોરોના સંક્રમણ 


૦ “૯8 (ઢાં! (૦! €€।1૧1/ઢ8| 1118214” ૦1 
॥/281 [1/1€€ €૦011૫૯૯ સ્વ. કરશનભાઈ પ્રેમજી વાસાણી, 
ઉમર : ૭૪ વર્ષ, 
કચ્છમા ગામ ઃ વડવા કાયા 
હાલે : વડવા કાયા 


અવસાન કારણ : કોરોના સક્રમણ 


૩રિ।૭દડન ન્&ણા. 


113100110૬ & 1।11/૬$111૬॥1 ₹0॥$01॥1 


800 6 


સ્વ. રમીલાબેન રામજીભાઈ હળપાણી, 
ઉમર : ૫૮ વર્ષ, 
કચ્છમા ગામ ઃ વિગોડી 
હાલમા : આરમુર, તેલગાણા 
અવશાનનુ કારણ ઃ કોરોના સંક્રમણ 


સ્વ. કાતાબેન લખમસી દિવાણી, 
ઉમર : ૯પ વર્ષ, 
કચ્છમાં ગામ : કોટડા(જ). 
હાલે : સિકદરાબાદ (આ.પ્ર.) 
અવસાન કારણ ઃ અવસ્થા. 


1151111100 
111111૪ 


ણિપતંલા1 
4૫10૯ 


પલત 
111૪0110111 


1€ણ111010૪]/ 
18101૯ 


4// 8001૦, 11/01/70 6€31 //0 ૦/55 5€/106//)9 


[1:10 


ભારતીોસ ઝોવન જીમા સિમભ 


11£દ ।(॥$ાઇર&# દ ૯૦૨20₹0/11064 0 ।॥1114 


(પાપા & 
1.૪ પ૯ 


ન્ન 
ગડ #. 
પ3 


1112101” 


સ્વ. પ્રિયકાબેન પ્રકાશભાઈ સાખલા, 
ઉંમર : રપ વર્ષ, 
કચ્છ માં ગામ : દેવપર (યક્ષ) 
હાલે ગામ : હેદરાબાદ. 
અવસાન નુ કારણ ઃ કોરોના સક્રમણ. 


જક્ક્ૂકૂ /££૫ાપ્ર ડઝ્ઠિરિડન 


સૉકળદશ્મષ્ક્॥ા૧3 1-75 ડટ0૦01-1, ઇટ! લાતત પંતણતવા 1રિતાં011 (€.૦.), 1ટાં. : 0771-2524774, 4044774 
ધણણણણણણણઇ૪ઇણ ણ (01. : 94252 04774, 95841 47000, 1-11ત11: |]૯€૫/૧115[201511(0 2ા1તાં1.€011, 


સદી સતાદ 





